si i 


ì 
iw find TN hu I 


Y 


cc —  — ” 


ono 


gy 
Ed 





MEDDYLIAU GALARUS, 


AR FARWOLAETH Y 





GWEINIDOG DUW 


YN 


SARON, TROEDYRHIW, MORGANWG, 


Yr hwn a fu farw, Hydref, 6, 1843, yn 29 oed. 


GAN JOHN EVANS, MAENDY. 





Derbynwyd ef yn Aelod yn Hermon ger Llan- 


dilo, can y Parch, D. Jones, Cerric y Bar (nawr 
: 5 ; 5 


o'r Aber), pan yn bedair ar ddeg oed, bu yn bre- 


gethwr cynorthwyol am flynyddau yn yr Eglwys 
“ honoa'r Eglwysi cymdogol, ac agosi dair blynedd 


yn weinidog yn Troedyrhiw, yn ffyddlon a pharch- 
usiawn, claddwyd ef gan ei Eglwys yn barchus 
mewn Fault o fricks dan. y Pulpit, gweinyddodd 
wyth o Weinidogion yn ei Angladd. 


1 Byr yw dyddiau te'ithio 'r ddaiar, 

Darfod maent o un iun; 

Megis cysgod yn mynd heibio, 
bron cyn deffro sylw dyn ; 

Tragwyddoldeb yw ei gartref, 
Nid ei gartref yma sydd ; 

Sefyll byth am oes yr oesau 
Yn ei gaxtref bythol bydd. 


* 


Sed Lo o gedy Fu 









15608 


2 Dim ond yma yn ymddangos * 

Ennyd fechan ar y llawr, 

Prin yr olwg a geir arnom, 
Colli r olwg arnom mawr; 

Mynd i olwg tragwyddoldeb 
Yno golwg arnom fydd, 

Yno gwelir byth beth ydym 
Gweled iawn yngolau'r dydd. 






























9 Heddyw clai yn byw a rhodio 5) 

Fory 'n gorwedd yn y bedd, MG 

Pob gwahaniaeth gw edi darfod, 
Pawb yn ddistaw iawn mewn hedd ; 

“Cysgu 'n dawel fwyn mae r baban 
Yn eì gawell priddlyd o'r ; 

Llawn mor dawel y mae'r JVarrior 
Fu 'n dychrynu tir a môr. 


4 'Yno gorphwys wedi blyno 
Lu o wyr y cystydd mawr, a k 
Rhai fu'n teithio dyffryn Baca 
Wedi gorwedd yma i Ìawr ; Mi 
Pob rhyw gystudd wedi d arfod 
Pob rhy w ofyd pob rhyw groes, 
Darfu'r rhyfel poeth a'r wylo 
Darfu teimlo pob rhyw loes. i 


ci 


Sion, Sion, ti gest golled 
Colled fawr i'n golwg ni; 
Col.i milwyr o'r ffyddlona 
Rhai oedd flaena yn y llu; 
Cawd ílyneddau i alaru 
Dyddiau galar sy'n parhau, 
Ydwy'r galar U m bron darfod, 
Pryd daw dyddiau llawenhau. 


ym -“ 


'G Galar mawr sydd yn y Gogledd 


Wi 


wy, Galar mwy sydd yn y o a 


a “O edCollwyd Gweinidogion anwyl 
; ' Anwyl weision Brenin nê; 





A. 
g 
bu. 
9 
o. 
i 
0 


br 





3 


Rhai oedd berchen dawn ac ysbryd 
Ysbryd llawn o'r nefol dan, 

Ar y muriau mawr yn bloe >ddio, 

“* Cyfod Sion dero ymlan.” 

Williams ** ddoniol, Christmas Evans, 
John Elias fwyn o Fon; 

Tri oedd hynod yn y gwersyll 
Gwersyll hyr d adfwy n O'n; 

>hillips. enwog per ddifeinydd 
Breeze Caerfy rddin ddwfwn ddawn,, 

Owens ad ldfwyn o'r Bwlehnewydd,. 
Jones o'r Pentre fedrus iawn, 


Hughes o'r groes ai ddoniau peraidd,. 
Doniau dyfir nefol Fon, 

Ef yn bloeddio chwys yn treiglo 
Dyrfa n wylo 'n ' braf oì HOU o 

Lvans Soar, Jones Bethesda, 
Howells Baran gyda hwy, 

Jones o Dalgarth, 'Williams Bethlem,, 
Gyda ni nid ydynt mwy. 


Yn y bedd fe ro'wd i orwedd 
Och olygfa syn ges I, 

Rhoi fy ífydd! on gyfaill anwyl 
Thomas yn y ddaiar ddu ; 

Yn y gromgell dan y Pi wlpit, 
Cysgu yn ei newydd fedd; 

b: N ì fy nu forau'r codi, 
Lwc Ŵ o lwch ar newydd wedd. 


Ffydlon ydoed Ìd llawn o ymdrech 
Gwneid daionî oedd ei fryd, 
Acbos Iesu ar ei galon 
Wylai dros drneni'r byd; 
Cyfaill mwynaidd cywyr onest 
Siriol Seren olau Mr 
Llawn o zel a bu'n ddefnyddio 
Tra fu yma gyda nr. 


* Wern. 7 Neuadlwyd, 








â 


11 Ofon duwiol yn ei galon, ^ 
Cadwai 'n agos at ei Dduw, 
Bywyd duwiol oedd ei fywyd, 
Byw i'r nefoedd oedd ei fyw ; 
Byw yn agos i Galfaria 
Byw yn ymil angau loes, 
Man disgwyliau gael ei fywyd 
Ydoedd rhinwedd iawn y groes, 
12 Fe adawodd ber arogledd 
Ar ei ol y manau bu, & 
Teithiodd lwybrau uniawn crefydd 
Trwy'r anialwch dyrus du ; 
Er pan siartodd ma's o Sodom 
Maes o wlad y mwg a'r tan, 
Hyd nes cyraedd pen y mynydd 
Cadwodd ef ei wisg yn Ìan. 







































12. Ond mae heddyw wedi diange 8 
Diangc draw tu fewn i'r llen, ; 


Gadel gofyd yn yr anial 
Cyraedd mwyniant nefoedd wen ; 
Tawel groesodd y'r Jorddonen 
Lanïodd trwy ei ehenllif du, 
Craig yr oesoedd fawr aì daliodd 
Yn ei thonau geirwon cry. 
14 Profi gadd o loes yr angau 
Angau heb ei ddamniol loes, 
'Tynwyd colyn angau creulon 
Gan briod Sion ar y Groes; 
Y mae'r wylo wedi darfod 
Nid oes wylo yn y nef, 
Darfu'r wylo yn yr afon 
| Sychodd.Duw ei ddagrau ef, 
15 Yr oeddyn anwyl gan ei frodyr, 
Un or brodyr ydoedd ef, E 
Yr oedd yn flyddlon gydai frodyr a 
Tra bu yma is y nef; 





16 

| 17 
G. | 
19 


2 


Cadd yr ysgol cadd y canu, 
Ganddo ef anogaeth lawn ; 
Diwyd fuodd yn ŷ winllan, 
githa hyd ei ddydd ai ddawn. 
Collwyd Dafydd y mae galar 
Ond nid galar yw i gyd, 
Nid troi gefen ar y fyddin 
Mynd i fyddin ddu y byd; 
Marw wnaeth yngalon Sion 
Marw yn eí gyflawn glod, 
Fei cynnalwyd hyd y diwedd, 
Nid oes efnu mwy yn bod, 
Mae fy mrodyr wedi blaenu 
Mewn i dir y bywyd draw, 
Wedi cwrdd ar dorf aneiryf 
Syn preswylio'r byd a ddaw ; 
Perffaith frodyr o'r un anian, 
Tyrfa hardd a'u gwisg yn wen ; 
Aur delynau yn e'u dwylaw 
Â choronau ar e'u pen. 


Faeth yw'r awr delynau hyfryd 
Faeth ganiadau yno sydd, 
Faeth yw'r felus fwyn gymdeithas 
Sydd gan denlu'r hanner dydd ; 
Myrdd myrddyniau ydyw *r dyrfa 
lechydwriaeilr yw e'u can, 
Molu 'r Duwdod yn y dyndod 
Mil mwy hyfryd nag o'r blan. 
Llawn o gariad pur a heddwch 
Ac hyírydwch yw e'u gwlad, 
Feiddia'r hen genfigen bigog 
Fyth roi thro'd yn nhy fy Nhad; 
Hunan hy a'r balchder ysbryd 
Opyniynau brwnt en blas, 
Bleiddiau blynion sy'n ein dilyn 
Yno wedi cauad mas. 








cg 


Uc 


| 


'6 


20 Mae eiddigedd yn fy nghaion 
Gweld fy mrodyr draw o mlan,, 
Ngadel innau yn yr annial 
Yn y dwrac yn y fan ; 
Gwisco'a goron canu'r gongwest,, 
Gado nol yr anial hyn ; 
Gwell cyfeillion a chyfeillach. 
Nac oedd yma yn y glyn, 


2 
mei 


Sefwch yna yn y gwynfyd, 
Nid wyf am eich tynu lawr, 
Och anneddau nefol dawel 
Idrabaeddu 'rhyd y llawr; 
Am roi naid 'rwyf dros yr afon, 
Ofni dyfroedd dyfnion hi, 
Chwant y wlad ac ofni'r siwrnau,. 
Awydd am fod gyda chwi. 


2 
to 


Y mae'r Bugail mawr fragwyddol 
Heddyw 'n eiriol-yn y nef, 
Dodleu gwerth ei waed a'i glwyfau 
Dros drueiniaid gwan e'u llef; 
Pwy a wyr êr maint y rhwystrau, 
Pwy a wyr na chaiff, y gwan, 
Sydd bron methu ac anadlu, 
Ddod o'i anial blyn i'r lan. 
23 Eglwys Saron sy'n galaru 
Am ei hanwyl fugail cu, 
Minau ddeuaf i alaru 
Ac ìi gwyno gyda chwi ; 
Un dros Dduw oedd ef i ddynion, 
A thros ddynion at ei Dduw, 
Ar yr adwy fawr yn sefyll 
Rhwng y meirw a'r rhai byw. 
24 Nodded nefol rad rhagluniaeth 
Fyddo a'r ei weddw ef, 
Ei ymddifad gaffo nabod 
Duw yn Dad sef Tad o'r nef; 


1 


ì 


ì 
| 





ì 





dr 


Es. 








i 


Tad am 'difaid ydyw'r enw 
Enw anwyl hyfryd yw, 
Barnwr gweddwon mewn addewid 


Hen addewid roddedd Duw. 


25 Pa'm mae Sion fel yn cysgu, 
Pa'm mae gwersyll Duw mor slo ; 


Rhyw benwyni wedi ymdanu 
Dros y.bryn a thros y fro; 
'Och fy Arslwyddu beth sy'n dyfod, 
Oes rhyw storom fawr yn dod ; 
Nerth ìi gwympo yn isel isel 
Cwympo yn isel wrth ei drod. 
26 Er fod milwyr wedi cwympo, 
Ffydlon íilwyr etto yn bod; 
Fedrant saethu drwch y blewyn 
Nelu 'r ergyd at y nod ; 
Y mae'n hoes yn oes y doniau 
Oes o weithio ar y mas, 
Gyda'r gweithio chwythed awel 
Awel nefol ddwyfol ras. 
27 Sion, Sion, mae'r addewid 
Hen addewid fawr y nef; 
Bydd i'r dylanwadau nerthol. 
Gael eu harllwys lawr o'r nef; 
Argoeddiadan golau dwyfol 
Nerthoedd mawrion nef y nef; 
Nes bo bywyd a gorfoledd 
Gyda eiriau hyfryd ef. 


298 Y mae'r arfaeth fawr yn feichiog 
Hi wna esgor cyn bo hir, 
Ar ryw ddyddiau golau hyfryd 
Dyddiau llwydiant yn y tir ; 
Fe ddaw fyny'r deg a thrigain, 
Amser cofio Sion wan ; 
“Gwelir Sion mewn gogoniant 
Yn ben moliant yn y man. 





8 











| ) Aiff Efengyl hyd derfynau “ 
i Hyd derfy nau eitha'r byd, 
i b8 Fe gyhoeddir lle bo dynïon, 
V F' wyn rinweddau'r Aberth drud ; 
Daw'r anialwch i flodeuo 
Gwelir egin hyfryd gras, 
Ê Llifa afon lechy dwriaeth 
Dros y crasdir orindir cras. 
“we AR 
| 
| 
4. 
| 
| 
ì 
ï l 
Ŵ er | 
|| 
. FNSNSSSNSNDNS * | 
“_ W. Leyshon, Argraffydd, Pen-y-bont. 
b 
ts 
' ' * 


Ua 
F 
 —_ 


yro ban 





